ANNEECHIAD 

AT 

OFFEIRIAID,    PARCHEDIGION,   PREGETHWYR,    A 
HOLL  ATHRAWON  CREFYDD  YN  NGHYMRU. 


AIL    AKGRAFK1AD.]  [vii    AA'YTHFED    F1L. 

Bakcuus  Fonkddigion,— Dvrys  ystyriaeth  o'r  pwysigrwydd 
o  addysgu  y  meddwl  dynol  mewn  pethaU  a  sefydlant  ei  dyng- 
hed  dragywyddol.  yngwyneb  y  ffaith  y  "  dwg  Duw  bobgweith- 
red  i  farn,"  ac  mai  yr  hwn  a  drosedda  un  o  orehyniynion  Crist, 
ac  a  ddysga  i  ereill  wneyd  felly,  lleiaf  y  gelwir  ef  yn  Nheyrnas 
nefoedd.  ynghyd  a  raawr  awydd  i  chwj  ddeail  y  gwirioneddau 
dvvyfol,  llesiol  a  phwysig  a  wybyddir  genym  ni,  a'n  cymhellodd, 
ie,  a'n  gorfododd  i  alw  eieh  sylw  at  yr  hyn  a  ganlyn  : — 

Y  tuae  Duw  we-di  anfori  cenadwri  o'r  nef  i  drigolion  daear 
yn  ein  dyddiau  ni.  N  \  thaflwch  y  traethawd  bach  hwn  o'ch 
Haw  fel  yn  annheilwng  o'ch  sylw-,  canys  y  uiae  yn  ffaith  fod 
Duw  wedi  llefaru  drwy  autbn  un  o'i  genadon  angjdaidd  i'n 
daear  a  chenadwri  rasol  a  phwysig  oddiwrtbo  Ef ;  mae  hyn 
yn  wir.  ac  yr  ydym  niunaU  yn  gwybod  hyiryl  Gwirionedd  di- 
wrthbrawf  yw  hyn,  gwirionedd  Hgy  dangosir  yn  y  traethawd 
hwn  y  tnodd  y  gallwch  chwithau  ei  vybod  felly,  drvry  ffeithiau, 
mor  anwrthwyrrebol  a'r  rhai  a'u  profasant  i  ninnau. 

Gwirionedd  pwysig  yw  hefyd,  y  fod  dedwyddwch  presennol 

a  thragy wyddol  pob  un  a  glywo,  neu  a  gaiff  gyfle  i  glywed  j 

gonad wri  hon.  yn  ymddibynu  ar  ei  ufydd-dod  iddi;  ac  mai  yn 

•i  ymddygiad  atti  y  sefydla  ei  Hawdwr  dwjd'ol  hi,  dynghed 

I  a  ulhiiit  ei  cblywed.     Ar  sail  y  ffaith  o  fod  aehubiaeth  y 

I dibynn  ar  eu  hufydd-dod  i  genadwri  Duw  drwy  ei 

gei       »n  yn  yr  oesoedd  a'r  goruchwyliaethau  mynedol,  cyfadd- 

efa    4    ;symeg    gytnhariaethol    gyd-bwysigrwydd  y  genadwri 

hon  a'r  eiddynt  lnvythau.  os  gwir  ein  tystiolaeth,  ac  nid  ydym 

Vn  anwybodus  o'r  anhawsderaU  sydd  ar  y  ffordd  i  gredu  dwyf- 

oldeb  ciu  cenadwri,   eithr  y  ffaith  a  brawf  nad  mwy  y  gor- 

Ohwyl  nag  y  meiddiwn  anturio  arno.   Anturiaeth  deilwng  o  an- 

*tttfciw#  galluoeach  mae'n  wiq  deilwng  o  holl  dalentau  dynolac 


arrgyTaidd;  o'cfi  plithchwiynte,  ymdrechwn  gaol  rhai  i  fwynlnm 
lygtiolaeth  ddwyfol  o'r  ffaith  Iron,  ac  hyderwn  y  byddweh  allu- 
ocacb  i  argyhoeddi  ereill,  sylfacnir  ein  hyder  am  hvyddiant  ar 
eich  profifea  chwi  o  onestrwydd  egwyddor,  cariad  at  wirioned  1, 
a'cli  awy  Id  i  nfyddhau  i  Dduw  ac-  i  achub  dynion. 

Proffesir  mai  Ueshad  ereill  sydd  mewn  golwg  gan  bob  urddT 
gjadd  ac  enwad  yn  en  hymdreelriadau  crefyddol,  a  tlira  y 
ti'inil.vn  barch  i,  a  ehariad  at  bob  ymdreeh  o  blaid  daioni  yn 
gyferbyniol  i  gydwybodoirwydd  yr  ymdreeh  wr,  etto,  y  mae  yn 
wir  rliy  eglur  i'w  guddio,  mai  gwaeth  waeth  y  dirywia  ein 
cenedl  po  fwyaf  yr  ymdrcchiadau  a  wneir  o  blaid  'Crist'nogaeth' 
yn  eu  plith;  a  pho  fwyaf  a  enuillir  at  y  naill  blaid  lliosocach  yw 
gelynion  y  blaid  arall,  yr  hyn  sydd  mor  andwyol  yn  ei  ddylan- 
wad  byd  y  cyrhaedda  ag  y w  anfoesoldeb  evhoeddxis  agwarthus 
y  rhai  ui  phrosolytir  at  y  naill  na'r  Hall.  Mae  ffrwythau 
angbrefyddol  "crefyddau"  ein  gwlad,  ar  ol  rhai  canrifoedd  o  gyf- 
leusterau  i'w  profi,  yn'gorfodi  uiiloedd  i  wawdio  a  diystyru 
erefydd  yn  hollol  ac  i  haeru  nad  oes  lesbad  i'w  gael  drwyddi; 
ac  onid  casgliad  naturiol,  oddiwrth  gynnyddiant  y  clefyd  yw, 
anelTeithioldeb  y  cyffeiriau  a  weinyddir? 

Caniataer  mai  awydd  i  lesoli  eich  gwrandawyr  a'cb  cymbella 
i'r  oil  a  wnewch  erddynt,  eithr  pa  leshad  a  allwcb  wneyd  idd- 
ynt  oni  allwcb  eu  eyfarwyddo  i  gael  erefydd  ddwyfol;  na  pha 
fodd  y  gallwch  iawn  gyfarwyddo  ereill  oddieithr  eich  bod  yn 
mwynhau  erefydd  ddwyfol  eich  bunain?  Mae  dwyfoldel 
erefydd  yn  profi  unigolrwydd  erefydd;  mae  unigolrwydd  yr 
Awdwr  yn  profi  naill  a'i  unigolncydd  crefyddn  eu  Ei  gyf- 
newiuioldeb  ei  Hun.  Os  na  chaniateir  yr  olaf,  gorfodir  i  gyf- 
addef  nad  dwyfol,  ond  dynol,  yw  yr  holl  sectau  a'r  ffurfiau 
crefyddol  drwy'r  byd  ond  un.  Gosodiad  anmhoblogaidd  yw 
hwn  mae  yn  wir,  —  dywediad  a  ddyry  ddiwedd  a'r  boblogrwydd 
yr  hwn  a'i  dywedo;  etto,  y  mae  yn  hollol  resymol  ac  ysgryth- 
yrol,  ac  yn  boblogaidd  yn  y  nef.  a  cban  holl  weision  anforiedig 
Duw  ar  y  ddaear.  Pa  un  o'r  oil  yw.y  grefydd  ddwyfol,  afyddo 
yr  ymholiad  pwysig,  a  chaffed  ymchwiliad  trwyadl  a  didwyll. 
Prawf  y  gwabaniaeth  barnau  sydd  yn  parhau  ar  ol  cymrnaint 
o  ymddadleu.  pregethu,  ysgrifenu  ac  esponio,  gan  gynnifer  o 
wyr  dysgedig  ar  y  pen  hwn,  nad  ffordd  anffaeledig  yw  bono  i 
gael  gafael  a'r  grefydd  ddwyfol;  etto,  nid  y  w  yr  amrywiaethau 


sydd  yn  rhanu  ein  cenedl  yn  groes  bleidiau,  yn  gwrthbrofi  unig- 
olrwydd  crefydd,  namyn  ffeithiau  galarus  o  aflwyddiant  yn  yr 
ymchwilind  am  dani,  ac  yn  ein  cymliell  ni  i  chwilio  am  dani  ar 
■  •.yd  rhyw  ffordd  arall,  yr  bj\  a  wnawn  fel  y  canlyn: — , 

Cyfaddeflr  yfod  crefydd  ddwyfol  yn  hunan  brofiedydd  yn  yr 
oesoedd  mynedol,  addefir  hefyd  fod  anghyfnewidioldcb  Awdwr, 
a  dyben  crefydd  yn  profi  anghyfnewidioldcb  crefydd,  yr  hyn  a 
orfoda  i  addef  bod  ammhcuacth  crefyddwr  o  ddwj-foldeb  ei 
grefydd  yn  brawf  pad  yw  hi  ddwyfol:  y  grefydd  na  ddwg 
brawfiadau  o'i  dwyfoldeb  nid  yw  ysgrythyrol,  o  herwydd  ni 
cheir  hanos  ynddynt  am  unrhyw  wir  grefydd  yn  un  ocs  o'r  byd 
ond  yr  hon  y  profai  ei  Hawdwr  ei  dwyfoldeb  hi,  i  bob  un  o'i 
liufyddion,  drwy  ffeithiau  eglurhaol;  o  ganlyniad,  rhesymeg 
wirioneddol  yw,  mai  mwynhad  prcsennol  o'r  cyffelyb  ffeithiau, 
drwy  ufydd-dod  i'r  cyffelyb  ammodau,  a  fyddant  brawfiadau 
vwr  gadarn  o  ddwyfoldeb  y  grefydd  a'u  dygant  yu  awr  a'r 
pryd  hyny;  canys  pe  gau  y  grefydd  ni  ehymmcradwyid  hi  gan 
yr  Hwn  yn  ahig  a  ddichon  gyflwyno  dwyfol  brawfiadau  gwir 
grefydd:  ei  gymmeradwyaeth  Ef  o  honi,  ac  nid  tybiau  na 
barnau  doethineb  ddynol  a  fyddo  ein  safon  i  brofi  pa  un  yw  y 
wir  grefydd,  o'r  oil  a  broffesant  fod  yn  gyfryw. 

Pa  brofion  a  ystyrir  ya  ddigonol  o  ddwyfoldeb  crefydd?  A 
ofynir  am  weled  gwyrth  i'r  dybtn  hyny?  X  rhai  hyny  a 
haerant  mai  dyben  gwyrtliiau  oedd  argylioeddi  anghredinwyr, 
a  ddylent,  er  bod  yn  gysson  a'u  hunain.  wneyd  gwyrthiau  er 
argyhoeddi  y  byd  o  ddwyfoldeb  eu  gwahanol  sectau  croesbleidiol 
ac  anysgrythyrol  eu  hunain;  canys  ni  elianiatawn  ni  mai 
gwneuthur  gwyrthiau  o  flaen  y  byd  yw  ffordd  Duw  o  argy- 
hoeddi dynion  ;  ond,  ffordd  y  diafol  yw  ceisio  argyhoeddi  drwy 
weled  gwyrthiau,  efe  oedd  y  cyntaf  un  a  ofynodd  hyny  gan  ein 
Harglwydd; — ''  Os  Mab  Duw  ydwyt  arch  i'r  garreg  hon  fod  yn 
fara,"  ebe  efe;  eithr,  "  dos  o'm  hoi  i  Satan,"  oedd  atebiad  ein 
Harglwydd  iddo,  er  mor  rhesymol  yr  ymddanghosai  ei  gais  i'r 
byd  yn  mhob  oes  o  hono.  Nid  oes  hanes  am  neb  yn  gofyn  am 
arwydd  er  profi  crefydd  ond  y  cymmeriadau  a  gondemnir  gan 
eu  cydoeswyr  o  fod  yn  ddynion  drwg:  "Cenedlaeth  ddrwg  a 
godiuebus,  sydd  yn  ceisio  arwydd,"  ebe  Crist,  a  chan  na  cheir  un 
enghraifft  o'i  fod  Ef  na  neb  o'i  weision  wedi  ufyddhaui  Anghiist, 
y  prif  arwydd  geisiwr,  uior  bell  a  gwneyd  gwyrth  i"w  boddio, 


Aid  folly,  ebe  rhesymeg  gymhariaethol,  y  profir  dwyfoldeb 
crefydd  yn  awr.  Gan  mai  a'r  Dduw  yr  ymddibynir  am  y 
prawfiadau,  rhcsymol  yw  ceisio  y  prawfiadau  hyny  yn  ol  yr 
ammodau  ar  ba  rai  eu  haddawir,  a'r  ffordd  hono  oedd  "drwy 
ffolineb  pregethu"  cenadwri,  [ac  nid  drwy  roddi  arwyddionj 
"  y  gwelodd  Duw  yn  dda  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu"  yr  hya 
a  glywent,  ac  nid  credu  yr  hyn  a  weleni.  Mae  ffydd  yn  anheb- 
gorol  er  cadwedigaeth,  heb  ffydd  anmhosibl  yw  rhyngu  bodd 
Daw,  a  sicrha  yr  ysgrythyrau  y  fod  ffydd  yn  dyfod  drwy 
glywvd  gair  Duw,  ac  nid  trwy  weled  gwyrtbiau.  Prophwydir  yn 
yr  ysgrythyrau  y  daw  yr  amser  pan  y  gwna  y  diaibl  "  arwydd- 
ion  a  rhyfeddodan  mawrion, "  hyd  y  nod,  y  tyn  dan  i  lawr  o'r 
nefoedd  yngwydd  dynion  er  profi  mai  gweision  Duw  yw  ei 
weision  ef,  ac  mai  dwyfol  yw  eu  cenadwri,  yr  hyn  a  brawf  y 
gallai  efe  felly  dwyllo  y  byd  i  gredu  y  gau  yn  wir,  os  gwnouthur 
gwyrthiau  er  arwyddion  yw  y  ffordd  i  brufi  dwyfoldeb  crefydd, 
Eithr  y  mae  mor  eglur  nad  dyna  y  ffordd  gywir.  fel  nad  ym- 
helaethwn,  ond  cynnygiwn  ffordd  a  ystyriwn  yn  hawddach, 
byrach  ac  egluraeh  o  lawev.  fel  y  canlyn: — Cyfaddefir  gan  holl 
Feibl-gredwyr,  y  mwynheid  bendithion  na  allasai  neb  ond  Duw 
eu  eyflwyno,  gan  ufyddion  y  grefydd  a  addefir  yn  safon  o  wir 
grefydd  gynt,  a  bod  y  bendithion  hyny  yn  gyfryw  ag  na  chan- 
iataent  i'w  meddiannyddammheu  eu  bodoldeb,  ag  naehaniatai  ei 
reswm  iddo  ammheu  dwyfoldeb  y  gyfyndrefn  a'u  rhoddodd  yn 
eifeddiant;  ac  ni  chaniata  rheswm  nac  ysgrythyr  i  neb  am- 
mheu dwyfoldeb  y  grefydd  a  ddygai  iddo  yntau  fwynhad  cytf- 
elyb  o'r  cyffelyb  fendithion  yn  ?wr. 

Gan  na  anfoddloi;a  tteb  a  gredant  yr  ysgrythyrau, — agredant 
anghyfnewidioldeb  Awdwr  crefydd,  ynghyd  a'r  ffaith  athron- 
iaethol  fod  y  deddfau  disyfl  a  lywodraetliant  ei  holl  greadig- 
aeth  Eft  yn  cyssylltu  pob  effaith  wrthei  achos  hanfodol,  ni  an- 
foddlor.a  y  rhai  hyny  i  benderfynu  y  pwnc  pwysig  hwn  yn  ol  yr 
hyn  a  geir  yn  yr  ysgrythyrau.  Beth  a  ddywed  yr  ysgrythyrau 
oedd  addewidion  gwir  grefydd?  Ni  raid  dyfynu  o  honynt  yr  hyn 
a  raid  fod  mor  hysbys  i  chwi  ag  y  w  yr  addewidion  gwerthfawr  a 
lliosog  ag  a  frithant  eu  tudalenau,  ac  ni  ddysgwylir  mewn 
llythyr  mor  fyr  a  hwn  ond  cyfeiriad  atynt  yn  unig.  Addawodd 
Awdwr  mawr  a  Sefydhvr  gwir  grefydd  y  eaffai  ei  ufyddiou 
fwynhau  dylauwadau  ei  Ysbryd  Ef  yn   nertliol,  effeithiau  y  T 


hwri  a  fyddai  eu  dwyn  hwy  oil  i  "  undeb  y  ffydd,"  i  gyd  weled 
a'u  gilydd  mewn  egwyddorion,  ordinhadau,  dyledswyddau  a 
bendithion  crefydd,  drwy  eu  bod  hwy  oil  yn  cyd-weled  ag  Ef,  y 
safon:  achosai  yr  Ysbryd  hwn  hwy  i  gam  eu  gilydd  a  chariad 
dwyfol,  o  hcrwydd  y  cariad  a  fagai  yn  mhob  un  o  honynt  at 
wirionedd,  a'r  hwn  a'u  eymhellai  oil  i  gyd  ymdrechu  a'u  gilydd 
i  ddwyr.  ereill  i'r  un  Eglwys  drwy  wneyd  yr  un  pethau,  ac  nid 
yn  groes  i'w  gilydd  i  walianol  eglwysi,  drwy  wneyd  pethau 
gwahanol;  cyd-dystiai  a'u  hysbryd  hwy  eu  bod  yn  blant  i 
Dduw,  drwy  gytlwyno  iddynt  ddadguddiadau  o'i  ewyllys  Ef— - 
drwy  ei  ddoniau  a  chyfniwniad o'i  addewidion  i'w  blant  yn  unig, 
yr  hyn  a  symmndai  bob  amtnheuaeth  o'u  meddyliau  o  barthed 
1  eu  perthynas  a  Duw,  ac  o  ganlyniad,  a  symmudai  drwy  hyny 
bob  amtnheuaeth  o  barf  ed  i'r  gyfyndrefn  yr  ufyddliasent  iddi. 
Amrywiol  oedd  y  ffyrdd  y  dylanwadai  arnynt  yn  ol  eu  tystiol- 
aethau  eu  hunain,  eithr  ei  effeithiau  yn  mhob  modd  oedd  eu 
tebygoli  iddo  Ef,  yn  gyfesur  i  rym  y  dylanwadau  hyny ;  ar  rai 
prydiau  eullygaid  a  weleni  olygfeydd  ysplenydd  o'r  nefoedd  a'i 
gogoniant,  yr  hyn  ni  allai  llygaid  anysbrydoledig  eu  gweled; 
portreadai  ger  eu  gwydd  bethau  mynedol  a  dyfodol  o  barthed 
iddynt  eu  hunain,eu  gilydd,  teuluoedd,  eennedloedd,  o'esau, 
a'r  byd,  yn  hanesyddol,  gwlad  wriaethol.  achrefyddol,  yr  hyn  yw 
gweledigaethau.  Oni  fyddai  mwynhad  o'r  eyffelyb  yn  profi  i 
chwithau  mai  dwyfol  y  grefydd  a'u  rhoddodd?  Oni  orfodid  y 
galon  i  dystio,  "dyma  grefydd  ddwiifol,''  tra  yr  enaidyn  perlew- 
ygu  yn  nysglaerdeb  gogoniant  y  fath  olygfeydd? 

Gorlenwai  yr  Ysbryd  hwn  hwynt  ar  brydiau  nes  y  defnyddioi 
<eu  tafodau  i  lefaru  ieithoedd  angylaidd,  ac  i  draethu  dirgeledig- 
aethau  yr  Arglwydd,  y  rhai  oeddynt  anwybodus  iddynt  hwy 
heb  hyny,  yr  hyn  yw  "  llefaru  a  thafoda'i  newyddion."  Yr  un 
Ysbryd  a  ddylanwadai  ar  arall  i  gyfieitlm  y  llefariad  hwnw  yn 
yr  iaith  ddeallus  i'r  gwyddfodolion,  a  thrwy  hyny  adeiledid 
hw  y  yny  ffydd — gorfoleddent  yn  yddwyfol  gymmeradwyaeth 
a  honynt  hwy  a'u  gwasanaeth  drwy  ymddarogtyngiad  eu  Tad  i 
gyfrinachu  a  hwynt  felly,  a  chreai  ynddynt  benderfyniad  ad- 
newyddol  i  ufyddhau  i'r  gorehymynion  a  gaffent  drwy  hyny  yn 
ilin  ar  lin,  yma  ychydig,  ae  mewn  cyfarfod  Eglwysig  arall  ych- 
waneg' wed'yn,  yr  hyn  yw  "  cyfieithad  tafodau."  Pa  fodd  y 
4i.chon  neb  a  fwynhauai  y  ffeithiau  hyn  ej  hunan  ammheu  yr 


achos  o  honynt?  Wei,  dyma  brawfiadau  dwyfol  eglurhaol 
crefydd.  Byddai  hyn  yn  ddadguddiadau  uniongyrchol  oddi 
wrth  Dduw,  i'w  rhagrybuddio  o  beryglon  a'u  harosent,  a'r  dull 
i'w  goclielyd,  yn  gysurol  dan  brofedigaethau,  yn  lhnvenhau  cu 
calonau,  yn  cynnyddu  cu  cariad  a'u  gobeithion,  ac  yn  cadarn- 
hau  eu  tystiolaethau  blaenorol,  a'r  ollyn  eu  santeiddio  yn  bar- 
haus.  Pan  y  byddent  yn  glaf,  yr  Ysbryd  hwn,  drwy  eu  hym- 
arferiad  ffyddiog  a'r  moddion  ordeiniedig  a'u  badferau  i  ieehyd, 
oddieithr  bod  y  cyfryw  afieichyd  i  farwolaeth.  Dyma  oedd 
rhai  o  fendithion  y  grefydd  a  gyfaddefir  yn  ddwyfol  ar  sail 
ysgrythyrol;  nid  y  w  anwybodus  i  ni,  yr  ymgais  a  wnaed  ac  a 
wneir  i  argyhoeddi  y  byd  o  afreidiolrwydd  y  bendithion  hyn  yn 
awr,  ac  mai  eu  dyben  y  pryd  hyny  oedd  "  er  sefydlu  Cristion- 
ogaetli,"  yr  hyn  haeriadau  a  brofasom  yn  anysgrythyrol  ac 
afresymol,  mewn  traethodau  a  elwir  yr  "Hen  Grefydd  Xev.ydd,^ 
yr  '"  Eugraivn  Ysgrythyrol"  a  manau  ereill,  fel  na  raid  ymhel- 
aethu  yma,  ond  dweyd  y  byddai  y  mwynhad  o'r  bendithion 
hyn  yn  awr  i  clnvi  eich  hunain  yn  ffeithiau  mor  anwadadwy  o'r 
anghen  o  honynt,  fel  na  chredech  haeriadau  holl  ddynion  byd 
eu  bod  yn  "  afreidiol  " 

Foneddigion!  Pwy  yn  eich  plith,  a  fedd  a  gariad  at  wirionedcl 
— at  hunan  les,  neu  a  fedd  a  awydd  am  leshad  ereill  ar  na 
ddymunai  a'l  holl  galon  fwvnhau  y  bendithion  dwyfol  hyn  ei 
hunan,  ar  nad  ymbleserai  yn  cyfarwyddo  ei  wrandawwyr  i 
fwynhau  yr  unrhyw  fendithion  a'r  uurhyw  brofion  o  ddwyfol- 
deb  eu  crefydd?  Pwy  a  <!dichon  feddwl  fod  ffurfiau  heb  y  syl~ 
weddau  hyn  yn  well  yn  awr?  Na  phwy  a  ddichon  ddwya 
ystyried  y  pwysigrwydd  o'r  bendithion  hyny  a  fwvnheid  gan  y 
Saint  cyntefig  heb  ocheneidio  o'i  galon  i'r  nef  ei  ddymuniad  am 
eu  cael?  Argraffed  Ysbryd  y  gwirionedd  y  dymuniad  yna 
ar  yr  enaid  fel  na  ddiler  hyd  nes  ei  chael;  canys,  tystiolaethwn 
n,iewn  sobrwydd,  a  sicrhawn  mewn  gwirionedd  fod  y  grefydd 
ddwyfol  bono  a  ddygai  y  bendithion  rhag-gyfeirjedig  i'w 
hufyddion  gynt  icedi  cael  ei  hudferyd  o'r  nef  i  ddynion  yn 
c'tn  dyddiau  ni,  ac  y  fod  eu  hufyddion  hi  yn  mwyithau  y  cyf- 
lawniad  o'i  haddewidion  yn  awr  megys  y  pryd  hyny,  a'n  bod 
ni  yn  gwybod  hyny!  At  y  grefydd  hon  y  crefwn  am  gael  eich 
sylw  manwl,  eich  hymchwiliad  treiddgar  iddi,  a'ch  cydymffurf- 
iad  a'i  holl   ofynion  ;   yr  hyn  os  gwnewch,  tystiolaethwn  yn 


«3dyfrifol  yn  enw  a  thros  ei  Nawdwr  dwyfol  hi,  y  dyry  Efe,  ac 

nid  nyni,  dystiolaeth  i  ehwithau  megys  ag  y  rhoddodd  i  nin- 

siau.  drwy  ddim  llai  na  mwynhad  o'r  cyffelyb  ddoniau,  mai 

gwir  EglTv-ys  Dduw  yw  yr  hon  eich  gwahoddwn  yn  serchus  i 

ddyfod  iddi.     Dyma  ffordd  deg — ffordd  rad  a  ehyrhaeddadwy 

i  bawb  i  brofi  dwyfoldeb  ein  crefydd-,  ni  ddywedodd  neb  erioed, 

■ac  ni  ddywed  neb  rhesymol  a  fwynhaodd  y  doniau  hyn,  mai 

gweled  gwyfthiau  yw  y  ffordd  oreu  i  argyhoeddi  y   byd   o 

ddwyfoldeb  cenadwri ;    am  hyny,  dywedwn  hyn  wrthych,  un 

ac  oil,  deuwch  a  gwelwch  fod  doniau  a  ffrwythau  gwir  grefydd 

i/n  atvr  Ctc  cael  yn  Eglwys  y  Duw  byw,  ac  nid  tu  ullan  i'w 

mhuriau.     Nid  yn  unig  deuwch  a   gwelwch,  ond    deuwch   a 

chlgtcvxh — deuwch  a  theimhoch — deuwch  a  chwi  eich  hunain  a'u 

mwynhawch  iel  ami  b\  w  y  Duw  a'u  haddawodd;  ac  fel  mai  by  w 

yr  Hwn  a  esgynodd  i'r  uchelder,  ac  a  roddes  y  rhoddion  hyn 

i'w  Eglwys,  y  mae  Efe  yn  eu  cyfranu  yn  aicr  i'w  blant.     I'a 

-wiw  dadleu  yn  hwy — pa  wiw   ammheu  gosodiad  mor  bendant, 

mor  hawdd  ei  brofi  trwy  ffeitltiau,  yn  wir  neu  yn  gau?     Kid 

gwiw  dadlau  o  barthed  i  grefydd,  canj'S  nid  -di/nol  yw— eitlir 

Duw  sydd  i  brofi  ei  grefydd  Ef  )rn  wir  yn  mhob  oes;  ni  bu  yn 

ngallu  dyn  erioed  i'w  phtofi  i'w  gyd-ddyn,  nac  yn  ngallu  dyn  na 

diafol  erioed  ei  phrofi  hi  yn  gau.  Os  ammheu  web.  ein  tystiolaeth 

-dewch  a  phrofweh  hi  drw}>-  yr  unig  ffordd  ddichonadwy,  sef, 

drwy   ei  phrofi  eich   hunain   yn   amddifad  o.'r  bendithion  a 

addawwn,  ac  nid  drwy  haeriadau  dibrawf  a  chwedlau  anwiredd- 

us  ein  gelynion,     Mae  ein  tystiolaeth  o  bwys  digonol  i  deilyngu 

eich  ymchwiliad  iddi;  canys  prawf  mai  genym  ni  y  mae  Unig 

Wir  Eglwys  Dduw,  a  bod  allan  o  honi  yw  bod  yn  amddifad  o 

wir  grefydd,  yr  hyn  a'ch  amddifadai  o  fywyd  tragy  wyddol.  O'r 

ochr  arall,  os  gau  yw,  dyma  y  ffordd  i'w  phrofi  hi  yn  gau;  ac 

felly,  nid  oes  aehos  dadleu  dim  o  barthed  fn  crefydd.  ac  nid  oes 

raid  i  neb  j'n  y  wlad  aros  mewn  petrusder  meddwl  a'i  gwir  a'i 

gau  yw  hi,  o  herwydd  prawf  ei  Hawdwr  hi  i'w  ei  hufyddion" 

gwirioneddol  mai  dwyfol  yw,  ac  ni  all  ei  hanufyddion,  pe  medd- 

ent  ddoethineb  y  byd  i  gyd,  ei  phrofi  yn  gau. 

Nid  rhesymol  a  fyddai  troi  dust  fyddar  at  y  dystiolaeth  hon, 
gan  ddweyd  mai  haerllugrwydd  a  rhyfyg  yw  ;  rhyfygu  a  wnel- 
em  pe  na  thystiolaethem,  yn  sobr,  yn  eglur,  ac  yn  bendant  am 
yr  hyn  a  ivi/ddom, — yr  hyn  a  fwynhawn;  rhyfyg  a  fyddai  i  ni 


8 

dm  tystiolaetlm  yr  hyn  a  orchymyna  Duw  i  ni  wneyd,  a 
rhyfygu  a  wiielcm  pe  yr  elem  allan  yn  enw  yr  Arglwydd  i 
ddysgu  pobl  i  grefydda  cyn  i  ni  icnjiod  ei  fixl  Ef  wodi  ein  danfon, 
yr  liyn,  wedi  ei  wybod  a  fyddai  yn  rhyfyg  i  beidio  a'i  ddvoyd. 
Felly,  y  mae  y  rhyfyg  tybiedig,  yn  yr  iawn  ystyriaeth  o  hono. 
yn  rheswm  annogaethol  i'a  cretin,  oherwydd  maigwybodaetho'r 
ffaith  ag  y  tystiwu  am  dam  a  ddyry  i  BJ  y  fath  anymddibyn- 
iaeth, — y  sierwydd  a  feddwn  o-'ii  dwyfol  ddanfoniad  a'n  cym- 
bella  i  addaw  y  bendithion  hy;%  a'r  mwynhad  ft  honynt  a 
wnelai  i  cbwitbau  dystiolaethu  yn  llawn  mor  bendant  ag  y 
gwnawn  ninnaui  wrtb  yr  ammlieawi,  os  ceir  an,  dywedwn. 
" 'Tyred,  a  yweV' 

Nid  rhesyrnol  yw  diysiyru  y  dystioketh  hon,  gan  ddweyd 
mai  cael  ein  twyltai  gredu  y  pethau  hyn  yr  ydym;  ©  herwydd,. 
nid  ar  tp-vdininetfi,  y  seilir  ein  tystiolaeth,  ond  ar  wybodaeth.  yr 
hyn  a  wnaed  i  ni  wybod  drwy  ffeithiau  liunaneghar,  nertbol,  a 
sylweddol,  ac  nid  trwy  fympwy  na  pluenboethm.  Nid  oddiwrth. 
ddynion  na'r  diafol  y  deilliasant,.o.  herwydd!  y  mae  y  naill  a'r- 
Hall  yn  elyniaethus-iddynt,  ae  yn  gwadu  yv  angben  a'r  defnydd- 
ioldeb  o  honynt.  Mai  bendithion  o'r  ijef  ydynt  a  brofir  drwy 
eu  bod  yn.  deiliiaw  ar  ol,  ae  nid  cyn,  nae  heb,  ond  drwy  ein 
hufydddod  i  orcbymynion  y  nefr  ni  fwynhasom  ni  erioed  mo. 
honynt,  na  dim  yn  debyg,  byd  nes  wedii  ni  uiyddhau  i  orehym- 
ynion  v  gyfyndrefa  ag  y  galwn  eicb  sylw  ati.  Mae  y  ffaith  y 
collir  y  benditliion  hyn-  pan  y  troseddir  ei  gorchyinynion  hi, 
hefyd  yn  profi  mai  mewn  cyssylltiad  a  hi  y  mwynheir  hwynt. 
Mae  natur  a  dyben  y  bendithion  yn  profi  eu  dwyfoldeb,  ac  o 
ganlyniad,  &s  ein  twyllo  a  gawus  y  nefoedd  a*n  "  twylla,"  a  goren 
po  fwyaf  o'r  fath  "  dwyll,"  hyd  nes  ein"twyllir"  i  fwynhau  y  cyf- 
lawnder  o'i  bendithion  a'i  gogoaiaat.  Efcto,  mae  y  bendithion  hyn 
yn  deilliaw  i  ni  drwy  ufydd-dod  i'r  grefydd  a  ddarlunir  yn  yr 
ysgrythyrau,  ae  y  maent  mor  debyg  i'r  bendithion  a  fwynhauai 
y  Saint  eyntefig  yn  ol  yr  hanes-ysgry thyrol,  fel  nad  allwn  fod  yn. 
cael  ein  twyllo  hebeu  bod  hwythau  wedi  cael  eu  twyllo,  ac  yn 
ein  twyllo  ninnau  i'r  unrhyw  dwyll.  "Hefyd,.  y  maent  hwy  yn 
proffesu  eu  bod  wedi  rhagweled  yr  anfonid  eeaadwri  fel  yr  hon 
a  draethwn  ni, — wedi  gweled  eu  hufyddion  yn  mwynhau  y  ben- 
dithion a  fwynheir  genym  ni,  ac  wedi  eu  gweled,  drwy  yr  hyn 
a  broffesai  fod  yn  Ysbryd  y  Rvophwydoliaetlu  }'n  cael  eu  dij;&« 


tyrn,  eu  camddariunio,  a'u  cenadwri  yh  cael  ei  hamharchu  am1 
dwyll,  a  hwythau  yn  cael  eu  difenwi  a'r  enwau  drwg  a  elwir 
nruom  ni,  a  liyny  gan  y  rhai  a  broffesant  fwyaf  o  barch  i 
grefydd,  a'r  rhai  a  ddylentfod  yn  flaenaf  a'r  mwyaf  awyddu*  1 
dderbyu  y  gonadwri  a  anfonid;  gwelsant  hyn  oil,  a  llawer  niwy 
manwl  y  gwelsant.  drwy  yr  Ysbryd  a  feddent,  yr  hyn  bcthau 
agy  tystiwn  ni  am  eu  cyflawniad  yn  awr;  ac  felly,  rhaid  niai  k'v 
cyfFelyb  dwyll  ein  twyllwyd  ni  a  hwythau,  a'n  bod  mewn  dos- 
parth  a  ystyrir  yn  bobl  eirwir  a  didwyll :  diolchwa  am  y  fath 
dwyllwyr  yn  gwtnniaeth,  a  thwylledd  i'n  cysuro,  ac  hyderwn  y 
eawn  fwynhad  tragywyddol  o'r  cyflawnder  o'r  fath  dwylledd 
gyda  hwynt,  lie  na  bydd  neb  yn  tynnu  yn  groes.  Gan  mai 
ere  !u  y  gau  yn  wir  yw  twyll,  nid  alhvn  ni  fod  yn  cael  ein 
twyllo,  o  herwydd  nid  credit  yr  hyn  a  ddywedwn  yr  ydym,  ond 
ei  wybod.  ei  weiecl,  ei  glywed,  a'i  deimlo  drwy  gyfrwng  ein  holl 
synwyrau,  nes  arddehvi  y  ffaith  ar  ein  henaid  tu  hwnt  i'r 
posiblrwydd  o  gamsvniad;  ac  felly,  yn  lie  cael  ein  twyllo,  o* 
nad  gwir  ein  tystiolaelh,  rhaid  mai  twyllwyr  ydym, — twyllwyr 
o'r  fath  waethaf. 

Etto,  os  twyllwyr  ydym,  y  twyllwyr  ffblaf  0  bob  twyllwyr 
ydym.  o  herwydd  y  gosodwn  ein  gwrandawwyr  ar  y  ffordd  i'n 
profi  felly,  rhoddwn  y  glorian  yn  eu  dwylaw  i'n  pwyso.  ac  yr 
ydym  ynddi  o  hyd,  ac  er's  blynyddau,  ac  os  cafwyd  ni  yn  brin 
o  bwysau  y  gwirionedd,  yr  ydym  ni  yn  anwybodus  o  hyny  hyd 
yn  hyn.  Nid  allwn  fod  yn  dwyllwyr  heb  fod  yn  gwybod  hyny 
ein  hunain;  a  phe  byddem  yu  gwybod  hyny,  a  roddem  ni  add- 
ewidion  i'n  hufyddion  na  ddichon  arall  ond  Dun- eu  cyflawr.i; 
a'r  rhai  hyny  yn  gyfryw  na  ellir  bod  yn  amddifad  o  honynt 
heb  wybod  liyny.  ac  oni  rag-welsem  y  profasai  yr  amddifad ;  wydd 
o  honynt  mai  gau  oedd  yr  addewid,aco  ganlyniad,  mai  twylhvr 
a'u  Shoddies?  Onid  oanlyniad  anocheladwy  yw  hwn,  ag  aid  or- 
foda  ein  rbeswm  ninnau  i  ragweled  mai  felly  y  byddai;  ac  a  ni 
yn  rhag- weled  hyny  a  addawsem  ni  y  eaff'ai  ein  hufyddion  y  cyf- 
ryw  fendithion?  Ni  chredwn  y  cafwyd  enghrairTt  o'r  fath  ffolineb 
mewn  un  twyllwr  erioed  oddieithr  ei  fod  yn  wallgof  amlwg;  ae 
fell}',  os  twyllwyr  ydym,  yr  ydym  yn  dwyllwyr  gwyrthiol,  a 
herwydd  ein  bod  yn  anghydmarol  yn  oesau  y  byd.  Os  twyllwyr- 
ydym  ag  sydd  wedi  bod  uwohben  torfeydd  lliosog  o  boblddoeth- 
ion  'lyr  oes  oleu  hon,"  og\\r  bwy  gilydd  i'r  wlad,  yn  addaw 


10 

iddynt  ddoniau  yr  Ysbryd'  Glan,  a  miloedd  yn  ufyddhau  ac  yn 
aros  gyda  ni  wedi  liyny,  yn  colli  cu  henwau  da,  60  bywiolaeth- 
an,  wcithiau,  yn  dyoddef  pob  math  o  \vg,  gwawd,  <lirmyg  a 
difcnwad,  pan  y  maent  wedi  bod,  y  naill  ncu  y  Hall,  yn  dal  pob 
swyddau,  yn  troi  yn  mhob  cylchoedd,  yn  mhob  crefydd  arall  ag 
sydd  yn  y  wlad,  ac  etto,  yn  parliau  i  ddyoddef  yr  oil,  er  mwyn 
twyll  gwybodus  iddynt,  tra  y  rnae  eich  diwydrwydd  chwi  yn 
■eicli  ynigeisiadau  i'w  troi  yn  ol,  yn  dangos  mai  er  eich  gwaeth- 
af  yr  aros.m^fa  ninnau  yn  parhau  o  hyd  i'w  herrio,  un  ac  oil,  i 
cglurfl  y  twyll  i  ni,  ac  yn  metliu  cael  ond  ffeithiau  i  brofi  yn- 
ddynt,  eu  bod  yn  cael  eu  boddloni,  mai  gwirionedd  aaddawsom, 
<>  herwydd  y  f.»d  Dinv  wedi  cyflawni  ein  haddewid  drwy  gyf- 
Iwyno  iddynt  hwythau  yr  hyn  a  addawsoni.  O,  na,  nid  tebyg 
i  iaith  twyllwr  y w  yr  hyn  a  ddy  wedwn,  tebycach  i  dwyll  a  fuasai 
myned  oddiamgylch  i  berswadio  dynion,  nad  yw  y  bendithion 
hyn  i'w  cael,  ac  "  nad  oes  eu  heisieu;"  tebycach  a  fuasem  o 
gaddib  twyll  wrth  ddweyd  nad  oes  tystiolaeth  q  ddwyfol 
gymmeradwyaeth,  na  sicnvydd  o  wir  grefydd  i'w  chael,  mai 
«fer  cliwiiio  am  dani;  hawddach  y  gallasid  twyllo  drwy 
nddysgu  egwyddarion  mwy  poblogaidd  a  pheidio  a  rhoddi  i'r 
hobl  addewid  o  brav.'f  hyd  nes  y  byddont  yn  afon  angeu;  canys, 
ni  bvddai  o  les  i  ni  roddi  yr  addewid,  oddieithr  iddynt  gael  y 
cyflawiiiad  o  honi,  ond  yn  unig  lies  iddynt  hwy  ddeall  y  tvvyll, 
os  twyll  yw.  Ileblaw  hynv,  dibyna  ar  y  rhai  a  haerant  mai 
twyllwyr  ydym,  i  brofi,  oddiwrth  ein  gweithredoedd,  y  fod  ein 
cyd-wybodau  wedi  eu  serio  i'r  eithafion  ag  a  fyddai  yn  ofynol 
er  liaera  y  fath  afresymoldeb,  ae  nad  oes  ynora  ofn  Duw  na 
pliarch  i  ddyn,  na  ^ofal  am  ein  heneidiau  ein  hunain,  yr  hyn 
.sydd  orchwyl  mor  anmhosibl  iddj'nt  wneyd  ag  yw  gwrthbrofi. 
dwyfoldeb  ein  crefydd. 

Etto,  os  twyllwyr  ydym,  rhaid  fod  genym  rhyw  ddybenion 
gau  y  rhai  a  gelwu  o  tan  y  ffug; — Beth  ydynt?  Pwy  a'u  ham- 
lyga?  A'i  elwa?  Ni  feiddir  meddwl  ein  bod  am  elwa  tra  y 
pregethwn  yn  rhad  heb  ofyn  dim.oncLa  ewyllysir  roi,  yr  hyn  ni 
■fyddai  ond  rhy  ychydig  i'w  ceisio  oddiwrth  rai  a  dwj-llwyd 
genym!  Dywedir  mai  tlodion  y  wlad  yn  unig  a'n  credant,  nid 
allant  hwy  gyfoethogi  mo  honom  lawer;  ac  os  eu  twyllo  agant* 
paham  y  tystia  nid  yn  unig  ein  pregethwyr.  ond  yr  aelodau, 
gwryw  a  beny w,  hen  ac  ieuauc,  cyfoethog  a  thlawd  yr  un  peth, 


11 

a  phaham  y  tystia  y  rhai  mwyaf  duwiolfrydig  yn  gadarnach 
na'r  rhai  mwy  ffaeledig,  na  phaham  y  cyfranant  eu  harian  i 
dystio  eu  cydwybodolrwydd  yn  y  peth? 

Nid  poblogrwydd  a  chlod  a  ddichon  fod  mewn  golwg,  onide 
argyhoeddasid  ni  er's  blynyddau,  drwy  \vg  a  gwawd  y  byd,  ein 
bod  wedi  camsynied  y  ffordd  i  boblogrwydd  yn  hollol,  ac  ni 
fuasem  nior  ffol  a  dilyn  yn  mlaen,  ac  ni  chlybuwyd  am  un 
erioed  a  cnnillodd  glod  y  byd  wrth  ddweyd  a  ddywedwh,  ac 
wrth  wneyd  a  wnawn,  a  rhyfedd  os  ystyrir  ni  oil  yn  rhy  flbl  i 
ragweled  mai  anmhoblogaidd  a  fuasem  ninnau  wrth  bregethii 
yr  hyn  a  ystyrid  yn  anmhoblogaidd  yn  mhob  oes  a  gwlad!  0, 
na,  nid  haeru  twyll,  ac  nid  twyllwyr  ydym,  ond  y  wybod.teth  a 
feddwn  o  ddwyfoldeb  ein  crefydd  a  achosa  i  ni,  ie,  an  yorfoda  i 
dystiolaetlm,  ancjhenrhaid  a  osodwyd  arnom,  a  gwae  nioni  un/au-H 
hyn;  «ariad  atoch,  ac  awydd  i  chwi  a"ch  gwrandawwvr.  drwy 
ddoch  chwi,  gael  y  bendithion  dwyfol  a  gynnygir  i  chwi,  yw 
ein  dyben  yn  eich  cymhell  i'r  yinchwiliad.  Gwyddoch  na 
buasem  mor  afresymol  a  dweyd  hyn  oddicithr  ei  fod  yn  wir,  o 
herwydd  os  gau,  y  buasai  yn  anmhosibl  ei  guddio:  ac  felly,  y 
mae  y  rliesymoldeb  o'n  tystiolaeth  yn  teilyngu  yinddirii  d.—  ei 
gwrthodiad  a  ddyry  gondcmniad. 

Afresj'iuol  yw  gofyn  i  ni  brojl  dwyfoideb  ein  cenadwri.  o  her- 
wydd nid  dynol  yw,  ni  allodd  dynoliaeth  erioed  brofi  dwyfoi- 
deb; ni  allodd  neb  ond  Duw  hofi  dwyfoideb  unrliy  w  genadwri 
a  anfonodd  i'r  byd;  ac  afresymol  yw  gofyn  prawf  ganddo  Ef, 
ond  yn  y  ffordd  a  drefnodd.  Ni  allwn  ni,  ni  allodd  un  gwas  i  Dduw 
erioed  brofi  amgen  nag  ymresymu  a  thystiolaetbu  yr  hyn  a 
wyddai;  hyr.  a  wnaethom,  ac  a  wnawn,  a  ehyfarwyddwn  chwi- 
thau  i'r  ffordd  an  ffaeledig  i  gael  gan  Uduw  brofi  i  chwithaunn'i 
gwir  ein  tystiolaeth,  drwy  roddi  i  cb.with.au  yr  un  dystiolaeth. 
Afreidiol  i  ni  ddyfynu  ysgrythyrau  ag  sydd  nior  wybodus  i 
chwi,  er  profi  pa  fodd  i  gael  y  dystiolaeth  lion,  o  herwydd  y 
mae  y  rhai  hyny  wedi  cael  eu  gwyrdroi  gynimaint  drwy 
esponiadau  a  deongliadau  priod,  fel  na  therfynai  dadleu,  mwy 
nag  y  mae  y  ffordd  yna  wedi  dwyn  y  croesbleidiau  a'i  dilynant 
i  undeb  y  ffydd:  gan  na  ddaethant,  ofer  dysgwyl  y  deuant 
yn  y  ffordd  yna,  etto,  gwyddom  am  ffordd  sicrach  o  lawer:— ar 
eirwiredd  ein  tystiolaeth,  rhaid  ein  bod  ni  yn  gwybod  yn 
anymddibynol  ar  bob  cyfarwyddyd  a  gawsom  o'r  ysgrythyrau, 


12 

ac  yn  anymddibynol  ar  bob  dyn  byw,  pa  fodd,  neu  wrth  wneyd 
pa  bothiiii  y  cawsoni  ni  hyn  oin  hunain,  ac  o  ganlyniad  nid 
gwiw  dadleu  ar  hyn  ychwaith.  Gan  y  dyry  Duw  dystiolaeth 
i'r  sawl  a  wnel  fel  y  dy  wedwn  ni,  ac  na  roddodd  Efe  yr  un  dys- 
tiolaeth  i  neb  a  ddysgant  yn  groes  i  ni,  rhesymol  yw  credu  yr 
hyn  a  ddywedwn,  ac  o  herwydd  hefyd  na  ddywedwn  ond  yr 
hyn  a  wyddom.  Gwyddom  fod  hyn  yn  wahanol  i'r  ffyrdd  a 
ddysgir  gin  ereill,  eithr  gwyddom  hefyd  mai  dyma  yr  unig 
ffordd  y  dysgai  holl  genhadon  Duw,  ac  os  beir  ni  am  hyn,  be'ir 
ein  Harglwydd  hefyd  drwy  hyny  am  wneyd  yr  un  fath,  canys, 
Efe  a  roes  y  rheol  hon  i  lawr:  — "  Os  ewyllysia  neb  umeuthur  ei 
ewyllys  ef,  efe  a  gaiff  icybod  am  y  ddysgeidiaeth,  pa  un  ai  o 
Dduw  y  mae  hi,  ai  myfi  o  honof  fy  hun  sydd  yn  llefaru." — loan 
vii.  17.  Pa  iaith  mwy  didwyll,  mwy  dwyfol  brofedigua  hon,  a 
allasai,  hyd  y  nod  yr  Iesu  geirwir  lefaru?  Anmhosibl  i  dwyll- 
wr,  hac  i  un  dyn  o  bono  ei  hun  ddweyd  y  fath  beth;  ac  etto, 
twyllwr  yw  pob  pregethcr  na  all  ddweyd  yr  un  peth,  a  rhoddi  y 
cyffelyb  addewid  o'r  cyffelyb  wybodaeih,  Yr  hwn  nid  yw  yn 
gwybod  ddarfod  i  Dduw  ei  ddanfoD,"ni  ryfyga  ddweyd  hyn; 
eithr  yr  hwn  a  wyrei  ddanfoniad,  ni  ryfyga  beidio  a  dweyd  hyn 
er  hoddio  byd,  na  chucl  ei  olud;  o  herwydd  i  ddweyd  hyn,  ac  i 
ddangos  i'r  byd  pa  fodd  i  gael  y  wybodaeth  hon  ei  danfonwyd; 
a  gwelir  yma  brawf  o'r  egwyddor  a  ddysgwyd  yn  flaenorol,  sef, 
y  fod  gwneuthur  yr  hyn  a  orehymynir  yn  anhebgorol  er  cael  y 
wybodaeth;  ae  nid  oes  addewid  y  rhoddai  Duw  wybodaeth  yn 
mlaen,  neu  cyn  gwneuthur,  ac  nid  gwneuthur  ein  hewyllys  ein 
hunain,  ond  Ei  ewyllys  Ef.  A  dyma  yw  yr  hyn  a  ewyllysia  i 
chwi  wneuthur.  a  phawb  yn  mhob  man,  y  galwir  arnynt: — ■ 
Credu  yn  uwyfol  ddanfoniad,  croeshoeliad  ac  adgyfodiad  ei 
Fab  Ef,  Iesu  Grist,— edifarhau  am  eich  holl  wrthryfel  yn  ei 
erbyn,  gyda  plienderfyniad  i'w  wasanaetliu  Ef  o  hyn  allan, — 
cymmcryd  eich  bedyddio  gan  ei  genhadon  Ef  mewn  dwfr  er 
maddeuant  pecliodau,  ac  wedi  hyny,  drwy  arddodiad  dwylaw 
Henuriaid  Ei  Eglwys,  chwi  a  dderbyniwch  ddaicn  yr  Ysbryd 
Gldn  !  Yn  awr  dywedwyd,— dyma  y  ffordd  a  drefnodd  Duw, 
anrhydedda  Efe  y  ffordd  hon  drwy  gyflwyno  yr  Ysbryd  Glan  o'r 
uchelder  yn  ei  wahanol  ddoniau,  megys  yr  addawodd  Iesu 
Grist,  pan  ar  y  ddaear.  Nid  gwiw  gwrthod  y  ffordd  hon  heb  ei 
phrofi,  a  honi  cred  yn  yr  ysgrythyrau  wed'yn,  o  herwydd  y 


13 

tuwyiihad  o'r  Ysbryd  hwn  a  brofai  y  ffaith,  fel  o'r  ochr  arail,  3  r 
umddifadrwydd  o  liono  a  brawf  nad  Eglwys  Dduw  y«-  y  fan 
lie  ni  cheir  Efi 

Foneddigion,—  dytna  dystiolaetli  gywiri  chwi,  er  eich  mwytt 
eich  hunain,  er  mwyn  y  rhai  a  wrandawant  arnoch,  ac  ef 
ruwyn  gogoniant  y  Duw  sydd  yn  galw  arnoch,  drwyddom  ni 
ufyddhewch,  profwch,  a  mwynhewch  grefydd  &  <jrym  ynddi,— 
crefydd  a  brawf  eich  mabwysiadu  drwyddi  yn  blant  i  Dduw. 
u'r  hon  a  leinw  eich  calonau  a  deng-mil  mwy  o  lawenydd* 
goleuni,  a  dedwyddweh  nag  a  feddyliasoch  erioed  ei  gael  ar  y 
ddaear,  a'r  hon  a'ch  cyfoethoga  ag  anchwiliadwy  olud  y  nef  j?n 
dragywyddol.  Gadawn  y  dystiolaetli  sobr  a'r  addewid  an-> 
mhrisiadwy  yna  gyda  chwi,  gwnewch  y  defnydd  a  fynoeh  o 
honi,  delir  chwi  yn  gyfrifol  am  y  canlyniad,  nid  oea  a  esgusoda 
y  gwrthodiad  0  honi,  o  flaen  y  frawdle  lie  y  rhaid  i  nl  gyfarfod 
wyneb  yn  wyneb,  a  llygad  yn  llygad. 

Na  wrthodwch  ein  cenadwri,  0  herwydd  yr  yniddengya  i 
chwi  rai  o'i  hathrawiaethau  yn  newydd  neu  yn  groes  i'ch 
ineddyliau,  0  herwydd,  felly  yr  ymddanghosodd  pob  athraw- 
iaeth  ddwyfol  iV  meddwl  dynol  hyd  oni  chafwyd  eglurhad,  a 
rhesymol  i'r  rhai  a  ddysgwyliant  gyrhaedd  hyd  berffeithrwydd 
gwybodaeth  i  gael  cyfraith  Duw  yn  4,llin  ar  lin,"  canys,  heb 
hyny  ni  allant  gynnyddu.  Ac  hefyd  sicrhawn  yr  eglurha  Ys-* 
bryd  Duw  i  bob  un  a  ufyddhao  i'r  genadwri  hon,  mai  dwyfol 
yw  yr  egwyddorion  hyny  a  ymddangosant  mor  groes  i  ddoeth- 
ineb  ddynol,  ac  yna  pa  raid  ofni?  Pa  reswm  eu  gwrthod  heb 
•eu  profi. 

Na  chondemniwch  ein  cenadwri  o  herwydd  yr  ystoriau  a 
draethir,  a  bregethir,  a  gyhoeddir,  ac  a  ganir  drwy  ein  gwlad, 
a'r  byd,  yn  erbyfl  cymmeriadau  y  cyfryngau  a  ddewisodd  Duw 
alw  i'w  thraddodi  iV  byd ;  canys,  nid  y w  yn  rhesymol  credu  ystor- 
iau  gelynion  am  bersonau  tra  y  mae  Duw  yn  cynnyg  profi  yn 
groes  i  hyny  drwy  afddel  eu  cenadwri.  Nid  gwir  y  cyhudd- 
iadau  a  ddygti  yn  erbyn  y  personau  hynyj  er  nad  oes  neb  a 
honynt  yn  proffesu  bod,  ond  dynion  ffaeledig,  etto,  y  mae  yn 
wybodus  i  ni  mai  anwireddau  yw  yr  oil  a  ddarllenasom  ac  a 
gly  wsom  yn  ddrwg  am  Joseph  Smith  a  blaenoriaid  ereill  yr  Eg- 
lwys hon.  Ein  rheswm  dros  yr  haeriad  hwn  yw,  o  herwydd  i  jii 
gael  blynyddau  0  amser  i  chwilio  i  raewn  i  wreiddiau  yr  ystor- 


•        14 

ian  hyny,  gan  pwyaf  lie  y  tarddasant,  a'u  caol  yn  anwireddus; 
— o  herwydd  cael  adnabyddiaeth  bersonola  tlirwyadl  o'r  person 
'•dirmygHidig"  nwhw,  mewn  gwahanol  gylchoedd  a  than  aniryw- 
iol  amuylchiadau,  yn  deuluol,  cyfrinacliol  a  chyhoeddus,  a 
chael  digon  o  ff&lthiau,  drwv  ei  weithredoedd  adnabyddus,  i  brofi 
mai  dyn  addfwyn,  gostyngedig,  bucheddul,  a  duwiol  oedd  efe;  ac 
yn  enwedig,  ac  fel  anffaeledig  brofi  on  o  hyn,  tystiwn  rnai  gwas 
i  Dduw,  yn  buchoddu  yn  di-ilwng  o'r  cymmeriad  anrbydeddus, 
ac  yn  ymgaia  at  wasanaethu  Duw  ydoedd  efe,  o  herwydd  y  fod 
Duw  o'r  nef,  yn  cyflawni  ei  ad  lewidion  ef  i  ni  ac  i'r  oil  a 
ufyddhasant  i'r  grefydd  a  ddysgai.  Ni  allwyd  dweyd  felly  am  un 
twyllwr  erioed.  Nid  allwn  ni  grcdu  ei  fod  ef  y  dyn  ag  yr  ym- 
drechir  gael  gan  y  byd  gredu  ei  fod;  ac  ni  allwn  beidio  a  chredu 
yn  groes  i  hyny,  o  herwydd  Ysbryd  Duw  a'n  gorfododd;  a 
pl'.eidio  credu  hyny  a  fuasai  credu  ei  elynion  yn  hytrach  njv 
chredu  Duw,  yr  hyn  ni  allwn  wneyd,  sercb  bod  hyny,  ar 
eirwiredd  Duw,  yn  gwneyd  ei  holl  gyhuddwyr  yn  gelwyddog. 

Amlwg  y\v  oddiwrth  ydrechiadau  diflino  ein  gelynion  i 
chwilio  y  byd,  a'i  Newyddiaduron  mwyaf  llygredig,  am  gam- 
gyhuddiadau  yn  erbyn  personau,  y  credanty  byddaihyny  yn 
gwrthbrofi  dwyfoldeb  ein  cenadwri :  eithr,  amheuwn  ni  gywirdeb 
y  fath  d;biaeth:  tra  y  caniatawn  fod  dynion  yn  ystyied  grym 
tystiolaetb  yn  gyferbyniol  i'w  barn  hwy  am  gymmeriad  y  tyst, 
etto,  ni  chaniateir  na  all  tyst  anghy  wir  am  rai  pethau  dystiol- 
aethu  yn  gywir  a  chredadwy  am  bethau  ereill,  yr  hyn,  ynddo 
ei  hunan,  a  brawf  dueddolrwydd  cyfeiliornus  y  rhesym- 
eg.  Ond,  meddir,  ar  errwiredd  y  cyhuddiadau  gwarthus  a 
draethir  yn  erbyn  Joseph  Smith  ac  ereill,  seilir  ein  crediniaeth 
nad  gweision  Duw  ydynt,  o  herwydd  na  arddelai  Efe  y  fath 
ddynion  llygredig.  Ond,  meddwn  ninnau,  gan  ddyfod  yn  nes  at 
wreiddyn  y  ddadl  yna,  y  mae  geirwiredd  eich  tystion  chwithau 
yn  ei  erbyn  yn  dibynu  ar  eu  cymmeriadau  hwy,  yn  ogystal  ag 
yw  geirwiredd  ei  dystiolaeth  yntau  o  ddwyfoldeb  ei  genadaeth 
yn  dibynu  ar  ei  gymmeriad,  yr  hyn  a'n  harweinia  i  chwilio  pa 
fath  rai  yw  ei  gyhuddwyr,  ai  rhai  anmhleidiol  ydynt?  Dy- 
wedir  eu  bod  yn  bobl  grefyddol.  duwiolfrydig,  a  santaidd  iawn, 
ac  y  mae  gan  luoedd  o  honynt  deitlau  o  uchelradd,  o  bob 
plaid  ac  en  wad  tu  yma  a  thu  draw  i'r  moroedd,  megys, — 
Parchedigion,  Esgobion,  Offeiriaid,  Vicariaid,  Curadiaid,  Ath 


T5       •' 

raw  on,  Pregethwyr  lu,  a  rhestr  o'r  D.  D's.,  A.  B's.,  B.  A's.,  Scv. 
Ystyrir  mai  yn  y  teitlau  hyny  mae  grym  tystiolaeth;  ond  ;i 
wyddys,  pnid  ocdd  byddin  morliusog,  o  rai  mor  dduwiol  a  selog. 
a  ehynnifer  o  deitlau  mor  anrhydeddus  yn  ardystio  y  cyffelyb 
gyhuddiadau  yn  erbyn  pob  gwas  a  anfonoad  Duw  i'r  byd  braidd, 
heb  eitlirio  ei  L'nig-anedig  Fab,  na'u&postolion  ar  ei  ol!  Y  mae 
lie  i  fed.dwl  hyny  fa  yr  ysgrythyrau!  a  sicr  yw  mai  yn  mhlith 
y  dosparth  yna  yw  y  He  annbebycaf  i  gael  y  gVir  am  gymmer- 
iad  un  o  wahariolgred;  o  herwydd,  ennilla  gw^s  Duw  ddigofaint 
yr  anonestion  o  honynt  trwy  dystio  yn  erbyn  eu  twyll  a'u  cyf- 
eiliornadau,  ac  wrth  en  g&lw  i  edifarhau  a  dychwelyd  i'r 
JFordd  iawn  ;  a'r  rhai  mwyaf  rhitii  grefyddol  a  fyddant  y 
niwyaf  selog  i  ddinystrio  oymmeriad  y  tyst  a  dystiai  yn  eu 
herbyn  hwy,  gan  grelu  y  gallent  felly  rwystro  y  werin  i'w 
gwrandaw  yn  dynoethi  eu  twyll  hwynt. 

Afresymol  condemnio  neb  a  broffesant  fod  yn  genhadon  r.uw 
o  herwydd  cyhuddiadau  eu  gelynion  yn  erbyn  eu  cymmeriadau, 
canys,  prawf  yr  hanesion  ysgrythyrol  mai  felly  y  gwnelai  y 
byd  ii  chenhadon  Duw  yn  mhob  oes  a  gwlad  o  bono;  ae  felly, 
yn  He  bod  yn  wrtbbrofion,  y  mae  y  cyhuddiadau  hyn,  a'r  sail 
rhesymeg  gyffelybiaethol,  yn  profi  mai  yr  un  genadwri  yw  hon, 
sydd  yn  cynhyrfu  y  byd  j'w  difenwi  a'i  chamgyhuddo  yn 
awr,  ag  oedd  bono  gynt  a  adder! r  yn  ddwyfol  sereh  ei  bod  yu 
cael  ei  gwrflnwynebu  yn  yr  un  model. 

Yr  ydym  wedi  yindrechu  yn  ol  ein  gallu  er's  bly.ryddau  i  ar- 
gyhoeddi  y  wlad  o  ddwyfoldeb  ein  Cenadwri,  yr  ydym  wedi 
cyhoeddi  gwrthbrofion  i'r  holl  ystoriau  anwireddus  a'r  caingy- 
huddiadau  a  glywsom  yn  erbyn  y  grefydd  hon,  a'r  rhai  a  gani- 
gyhuddir  o'i  herwydd,  drwy  resymau  teg.  tystiolaetbau  geir- 
wir  gan  lygaid  dystion  dibroffes,  ac  y  mae  ein  hamddiffyniadau 
yn  awr  a'r  led  y  wlad  byd  y  gallwn  eu  dosparthu;  eitbr  y  mae 
pregethwyr  a  Golygyddion  mor  barod  i  gredu  anwireddau,  a'u 
sicrhau  yn  wirionedd  o'u  pwlpudau  a'ueyhoeddiadau,  fel  y  mae 
braidd  mor  anhawdd  cael  gan  y  werin  i  wraudaw  na  darllenjein 
hamddiffyniadau  ag  oedd  i  Paul  wneyd  i'r  Ephesiaid  glywed 
ei  lais  ynghanol  y  fonllef  iono,—  "  Ma«r  yw  Diana  yr  Ephes- 
iaid;" un  peth  a  gwaeddi  ar  ruad  cynddeiriog  donnau  y  mor  i 
ddystewi, — neu  ymresymu  ynghanol  rhuad  magnelau  a  thrwst 
arfau  tra  yn  gymmysgiedig  a  gryddfanau  tranciedigion 
yw  ceisio  gan  y  rhai  a  gredant  yr  ystoriau  gwarthus  a 
daenir  am  danom  i  cliwilio  i'n  hanes  a'n  tystiolaetbau  eiu  hun- 
ain.  Dysgir  o  bwlpudau  i  anfon  plant  a'r  ein  holi  wban  a  gwneyd 
svin  fel  y  bodder  ein  lleisiau  lie  y  pregethir  yn  debyg  fel  y 
gwaeddai  y  plant  gynt,  "dos  i  fynu  moelyn"  ar  ol  y  Prophwyd 
pan  yn  traethu  cenadwri,  nid  mwy  dwyfol  na'r  eiddom  ninnau. 
Khybuddia  pob  en  wad  eu  gwranduwwyr  bod  perygl  dyfod  i'n 
gwrandaw,  a  diarddelir  am  hyny  weithiau;  darlithir  yma  a 
thraw  yn  ein  herbyn  gan  elynivn,  a  phob  amser  camgyhuddir  ni 
a'n  crefydd,  a  gwrtkodir  caniatad  i  ui  amddiffyn.     Chwychwi 


18 

■  )  rh;ti  bkcnaf  yn  y  w!ad  i  ehwitio  i  mefrri  i'r 
genadwri  a  hroffesa  ildyfod  oddiwrth  Dduw,  yn  gymmaint  a'ch 
bod  yn  profFosu  bod  yn  afweinyddioh  y  bobloeddj  i*hag  ofn  y 
::cir  chwi  fe!  yr  YsgrifeUy.ddion.  neii  Saul  o  Tarsus,  drwy  sol 
gall  yt!  gwrthwynebu  ! 

Na  rwystrcd  anmhob'.^-wydd  >■  nwad  hwn  i  cliwi 

ddfcfbyn  y  genadwri  ddwyfol  hon  ;  gWyddoeh  mai  anmhoblog- 
aidd  yr  ystyriai  y  bVd  a'i  bo  !  grefyddwyr  cyfoeaol  bub 
cenadwri  ddwyi'ol  a  ddacth  i'n  daeaf;  Gan  fod  drefydd  yn 
boblogaidd,  y  fio-'yiid  urcu  a  ddylid  ystyficd  yn  i'wyai'  pohlog- 
aidd  raewn  gwirionddft;  a  than  fod  y  grefyeld  hon  yn  addaw 
inwy  bendithion  nag  a  addawa  un  arall  paharh  nad  bun  yw  y 
mwyaf  poblogaidd?  tfwyadom  mai  hoii  yw  y  fwyaf  poblog- 
aidd  yn  y  nef,  a'r  gn  !ydd  a  debygola  ddyn  i*w  Dduw 
anffaelcdig  ijwir  bid'logHrjjdd;  a  ddylid  ystyried  yn  fWyaf  pob- 
logaidd gan  ei  hull  addolvyr  El  ary  ddaean  etto.  eydddyadd- 
et'yddion  ;i'i  EJaA'/twr  yr.  ei  gwarth  daeafol  hi  a  gorouir  a 
gwir  boblogf'w/dd  g(*dag  Kf.  (Jan  eich  bod  chwi  yn  boblogaidd 
•leuwch  a'ch  pohlogrwyd'd  gyda  chwi  ynte,  Cr  anrhydcddu  jjwir 
i  Eglwys  Crist  ntfni,  a  allWch,  o  hcrwydd  diflanodd 

'.'in   poblogrwydd  di  drwi^'ei  derbyn   hi.      Felly  os   bcias   ei 
hanmhoblogrwydd,  arnoeh  chwi  y  tnae  y  bail 

Nid  awydd  i  brosofytio  na  chad  yr  eiddpch  a'n  cyhihell  i'eh 
annerch  fel  h»tf,bydded  rhyngddocli  chwi  a'ch  gilydd  am  cich 
■cyflogdu,  v'uh  capeR,  a'r  eiddgch,  nid  yinoiynwn  hwynt;  eithr  yn 
enw,  a  thrt;s  y  Dmv  a'n  danfonotid,  erfyniwn  afbocti  dderbyn  y 
genadwri  rasol  hon  a  ddanfonodd  l)u\v  i  chwi,  a  dei'uyddiwch  y 
dylanwad  a  rcdde?  Efe  i  clSwi  er  argyhoeddi  yr  oil  a  allwch  IV 
derbyn,  fol  cich  eymmoiiCfr  chwi  a'r  ciddych  a  DiiW,  ac  y 
mwvuhauch  yr  dndcb,  y  Cariad,  y  Hawcnydd,  y  sicrwyddj  a'r  hull 
fendkkion  a  ddymuna  eich.  calonau.  Taer  erfyniwn  eich  cyn- 
nurthwy  chwi  i  hyn,  o  hcrwydd  y  fod  yn  cich  dwylaw  chwi 
atlweddau  calonau miloedd  na  allwn  ni  gaol  eu  ciustiaUj  ogan- 
lynia  1,  with  cich  drysau  chwi,  y  gorphwys  y  cvf'riibUeb  am 
cncidiau  eich  gwrandaw.Wjrr  oni  wneweh  hyn!  Mae  l>uiv  yn 
gofyn  hyn  ye.nych, — &c  yr  yrtyjn  ni  yn  <;\vyboi>,  ac  yn  TYSTtO  hyn  ! 

Bellacll  teri'yriwn  ein  '■  Ilannerchiad,"  gan  ddyfal  weddio  ar' 
fod  Awdwr  dwyfol  y  gcn::dwri  a  draethwn,  drwy  Ysbryd  f 
gwirionedd.  yn  agor  eich  Uygaid  i  weled  y  pwysigrwydd  6 
ufyddhau  iddi,  fel  yr  achubfer  cicli  cncidiau  ac  y  gwneler  chwi- 
thau  yn  genhadon  drus  Ddaw  i  achub  ercill,  hyd  oni  ddclo  hull 
gar Wyr gwirionedd  drwy  ein  gwlad  yn  blant  i  Dduw.aC  yn  eti- 
♦eddion  o  sylweddoldeb  crefydd  Cr^t.  yr  hyn  yw  prif  amcati 
yr  ymdrech  prcseiinol  a  dyniuniad  enaid. 

Eich  gostvngedig  was, 

D.  JOSES, 


D.    JOh'ES,    AUOhAil  VDI),    MERTHYB, 


